Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVIII Blg. 7 
Abril 7, 2007 
www. philippinerevolution. net 


Gamitin ang armadong lakas laban 
sa pasismo at terorismo ng rehimeng 


US-Arroyo 


ananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas 
N- Bagong Hukbong Bayan at lahat ng rebolu- 


syonaryong pwersa na lalo pang pasinsinin at 
palaganapin ang armadong pakikibaka sa buong ban- 
sa. Nananawagan din ito sa mamamayang Pilipino na 
palawakin at itaas ang antas ng mga pakikibakang 
masa laban sa lumalalang pasismo at tero- 
rismo ng rehimeng US-Arroyo. 


ng sambayanan na wakasan ang brutal na l 
paghahari at parusahan ang mga pasimuno at ® 


susing tagapagpatupad ng mga pasistang patakaran 3 
nito. / N 
Walang habas ngayong sinusupil ni Arroyo ang 


lahat ng naglalantad at lumalaban sa kanyang rehi- 
men, laluna ang mga pwersang pinakamasugid at pi- 
nakamilitante sa paglaban. Desperado itong gapiin 
ang armadong rebolusyonaryong kilusan at patahimi- 
kin ang hayag na progresibong kilusang masa, pati na 
ang malawak na ligal na oposisyong kontra-Arroyo. Sa 
desperadong hangaring tumagal sa poder hanggang 
2010 o lampas pa rito, todo-todong sumasandig si Ar- 
royo sa militar at sa lansakang paggamit ng karaha- 
san, kasabay ng sagad-sagarang panlilinlang, pagsisi- 
nungaling, panunuhol at pandaraya. 

Isinasagawa ng pasistang rehimen ang walang ti- 
gil na malakihan at malulupit na operasyong militar 


Mga aksyong militar 
sa ika-38 anibersaryo 


Mga tampok sa 


isyung ito... ng BHB 


sx 


Sa pamamagitan lamang ng lahatang-panig UN We f 
at mabibigat na bigwas sa rehimeng US-Arro- N OR i 
yo matutugunan ang marubdob na hangarin sap "li 


Arroyo, nagkasala-- 
Permanent People's 
PAHINA 3 | Tribunal 


hindi lamang sa mga pinagsususpetsahang baseng 
masa ng armadong kilusan sa kanayunan. Tinatamba- 
kan ngayon ng mga tropang militar maging ang mga 
komunidad ng mga maralita at mga paaralan sa kalun- 
suran kung saan malakas ang mga progresibo at de- 
mokratikong organisasyon at partido. Tinutugis at gi- 
nigipit ng mga nag-ooperasyong militar ang mga ak- 
tibista at tinatakot ang mamamayan upang huwag si- 
lang sumuporta sa mga organisasyong ito. 
Kaalinsabay, walang tigil ang kampanya ng pama- 
maslang na tumatarget sa mga lider at kasapi ng mga 


Ka Satur, pinalaya na 


PAHINA 9 
PAHINA 4 


progresibong partido at samahan 
ng mga manggagawa, magsasaka, 
kababaihan, kabataan, abugado, 
doktor, taong-simbahan, tagapag- 
taguyod ng karapatang-tao at ka- 
gawad ng midya. 

Walang preno ang rehimen sa 
mga pasistang atake nito sa mama- 
mayan kahit pa nasa sentro ito 
ngayon ng pandaigdigang aten- 
syon. Parami na nang parami ang 
mga internasyunal na institusyon, 
organisasyon, gubyerno at mga ki- 
lalang personalidad na masusing 
umaalam, nagpapahayag ng labis 
na pagkabahala at kumukundena sa 
laganap na panunupil at pagyurak 
sa karapatang-tao. 

Nag-aalimpuyo ang damdamin 
ng mamamayang sumisigaw ng ka- 
tarungan. Lalo pang ginagatungan 
ng nagpapatuloy at sumisidhing 
pasistang kahayupan at terorismo 
ng rehimeng US-Arroyo ang lumala- 
ganap na apoy ng paglaban ng ma- 
mamayan. Mismong si Arroyo at 
ang mga pasistang alipures niya 
ang nagtuturo sa mamamayan ng 
daan ng sandatahang pakikibaka 
bilang kinakailangang paraan ng 
paglaban. 

Sa harap ng walang pakunda- 
ngang pamamasista ng rehimen, 


Bayan 
Taon XXXVIII Blg. 7 Abril 7, 2007 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


obligasyon ng BHB na gawin ang 
abot ng makakaya para tugunan 
ang kahilingan ng mamamayang Pi- 
lipino na wakasan at parusahan 
ang kriminal na naghaharing pang- 
katin. Itinuturing ng 
BHB na may pinaka- 
mabigat na panana- 
gutan sa mga pama- 
maslang at pasis- 
tang krimen si Gloria 
Arroyo bilang com- 


Sa pamamagitan ng 
pagpapaigting ng 
digmang bayan, 

naipakikita ng mga 
rebolusyonaryong 


BHB ang mga larangang gerilya at 
palawakin ang baseng masa, itatag 
ang rebolusyonaryong kapangyari- 
hang pampulitika at isulong ang 
rebolusyong agraryo at rebolusyo- 
naryong kilusang 
masa sa kanayunan. 

Sa pamamagitan 
ng pagpapaigting ng 
digmang bayan, nai- 
pakikita ng mga re- 
bolusyonaryong 


mander-in-chief ng pwersa at pwersa at sambaya- 
makayanang, sambayanang Pilipino pang „Pipine ra 
na hindi sila 


ang kanyang mga 
susing kasapakat. 
Pinakamahala- 
gang tungkulin nga- 
yon ng Bagong Huk- 
bong Bayan at bu- 
ong rebolusyonar- 
yong kilusan ang 
pagpapaigting ng pakikidigmang 
gerilya upang biguin at labanan 
ang pamamasista ng rehimeng Ar- 
royo. Dapat samantalahin ang kala- 
gayan upang magrekrut ng libu-li- 
bo pang Pulang mandirigma, pala- 
kasin ang hukbong bayan at mag- 
lunsad ng mga taktikal na opensi- 
ba. Kaalinsabay, kailangang tuluy- 
tuloy na patatagin at paramihin ng 


Nilalaman 


Editoryal 

Mga aksyong militar sa anibersaryo 
Arroyo, nagkasala---PPT 

Ulat ni Prof. Alston, isinumite sa UN 
Sigaw sa buong daigdig 

Dagdag pang pagdukot, pagpaslang 
9 na anyos, pinaslang ng militar 

Ka Satur, pinalaya na 

Mga nominado sa party-list, 
inililingid sa publiko 

Hayok sa pondo 

Anomalya sa pag-iimprenta ng balota 11 
Paratang ng militar, pinabulaanan 12 
NDF-Negros, nakiisa sa mga 

magsasaka sa Hacienda Velez-Malaga 12 
Balita 13 


O ON Aa NA hh Wwe 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


magpapalupig at 
handa nilang labanan 
at gapiin ang 
pasistang brutalidad 
at terorismo. 


lupig at handa ni- 
lang labanan at ga- 
piin ang pasistang 
brutalidad at tero- 
rismo. 

Dapat agawin ng 
BHB ang inisyatiba 
mula sa kaaway at 
panghawakan ito. Magagawa ito sa 
pamamagitan ng paglulunsad ng 
mas maraming taktikal na opensiba 
nang mas madalas kaysa mga atake 
ng kaaway sa hukbong bayan sa la- 
hat ng rehiyon, prubinsya at lara- 
ngan, laluna sa mga lugar kung sa- 
an mas malaki at mas malakas ang 
mga rebolusyonaryong pwersa. 
Bigyang-prayoridad ang mga takti- 
kal na opensibang makalilikha ng 
malaking epektong pulitikal, maka- 
sisira nang malaki sa mga plano ng 
kaaway, makalilipol sa mahihinang 
bahagi ng kaaway at makaaagaw 
ng kanilang armas. Iprayoridad rin 
ang mga pag-aresto at pagpaparu- 
sa sa pinakapasistang mga pwersa 
ng kaaway laluna ang mga may tu- 
wirang kinalaman sa mga pama- 
maslang, pagdukot at pagtortyur. 

Ang sunud-sunod na malalakas 
na hambalos sa ulo at mas marami 
pang bigwas sa katawan na idudu- 
lot ng BHB, kaalinsabay ang mala- 
wak at maiigting na kilusang pro- 
testa at iba't ibang mga pakikibaka 
ng mamamayang Pilipino ang titi- 
bag sa mga haligi ng rehimen na 
hahantong sa pagbagsak nito. ŒW 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mo 


Mga aksyong militar sa pagdiriwang 


ng ika-38 anibersaryo ng BHB 


i bababa sa 16 na malalakas 
D- armas ang nasamsam ng 
Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sa mga armadong aksyon sa 
iba't ibang bahagi ng kapuluan ni- 
tong Marso. Limang pwersa ng re- 
himen ang namatay at apat ang 
nasugatan sa mga aksyong militar 
na ito. Dalawa namang sagadsaring 
berdugo ang ginawaran ng parusa. 
Dalawa sa mga armadong ak- 
syon ay inilunsad noon mismong 
Marso 29 bilang paggunita sa ika- 
38 anibersaryo ng BHB. 

Sa Masbate. Tatlong elemento 
ng PNP Special Action Force ang na- 
patay nang tambangan sila ng BHB 
sa Barangay Lahong, Baleno nitong 
Abril 3. Kabilang ang mga pulis sa 
reimporsment na tutugis sana sa yu- 
nit ng BHB matapos na sumalakay 
at magdisarma sa mga gwardya ng 
Filminera Resources Corp. sa Baran- 
gay Bariis sa kalapit na bayan ng 
Aroroy noong Abril 3. 

Ginawaran naman ng mga Pu- 
lang mandirigma ng parusang ka- 


matayan si SP04 Ruben Caña no- 
ong Marso 17. Nakumpiska kay 
SP04 Caña ang isang M79 grenade 
launcher, isang M16, isang Garand, 
dalawang karbin, dalawang shot- 
gun, isang M14, dalawang kalibre 
.22 rebolber at mga magasin ng 
iba-ibang baril. Ayon sa Jose Rap- 
sing Command, kumand ng BHB sa 
prubinsya, nahatulan ng kamata- 
yan si Caña sa mga kasong pama- 
maslang, panununog, pangangala- 
baw at pangungulimbat. Pinakama- 
bigat niyang kasalanan ang mati- 
tinding paglabag sa karapatang- 
tao. 

Sa Abra. Tatlong pulis ang na- 
patay at isa ang malubhang nasu- 
gatan sa ambus na inilunsad ng 
Agustin Begnalen Command (ABC) 
ng BHB sa Barangay Pacoc-Talam- 
pac, Lacub noong Marso 29. Ayon 
sa panimulang ulat, naganap ang 
ambus bandang alas-11:45 ng 
umaga at tumagal nang 15 minuto. 
Pagkatapos ng labanan ay ligtas na 
nakaatras ang mga Pulang mandi- 


Bigwas sa kinamumuhiang rehimen 
SA pagdiriwang ng ika-38 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB), inilabas ng Sine Proletaryo ang bidyong pinamagatang Big- 
was. Ang Sine Proletaryo ang bisig sa bidyo ng Kawanihan sa Impor- 
masyon ng Partido Komunista ng Pilipinas. 

Ang Bigwas ay tumatalakay sa kapasyahan at kahandaan ng BHB 
na pag-ibayuhin ang mga taktikal na opensiba sa buong kapuluan bi- 
lang tugon sa tumitinding mga paglabag sa karapatang-tao sa ilalim 
ng rehimeng Arroyo. Tampok sa bidyo ang mga panayam sa mga li- 
der at tagapagsalita ng rebolusyonaryong kilusan sa buong bansa. 

Ang bidyo ay ipinamamahagi sa pormat na VCD at DVD. Mapapa- 
nood at makukuha rin ito sa internet: sa website ng rebolusyong Pi- 


rigma habang patuloy pang nagpa- 
putok ang kaaway hanggang sun- 
duin sila ng isang helikopter na 
Huey bandang alas-4:30 na ng ha- 
pon. Ang ambus ay parusa sa ma- 
tinding pang-aabuso ng militar sa 
mamamayan doon. 

Sa Surigao del Sur. Pitong ma- 
lalakas na riple, pitong radyong 
VHF at isang laptop computer ang 
nasamsam ng BHB sa reyd sa isang 
kumpanya ng troso sa Sityo Mende- 
zona, Raja Cabungsuan, Lingig no- 
ong Marso 20. Sorpresang napasok 
ng mga mandirigma ang compound 
ng kumpanya at hindi na nakapan- 
laban ang mga gwardya. Naipagta- 
gumpay ang reyd nang walang pu- 
tok at walang pinsala sa magkabi- 
lang panig. 

Marso 29, bandang alas-6 ng 
umaga, hinaras ng BHB ang de- 
tatsment ng CAFGU sa compound 
ng konsesyon sa pagtotroso ng Su- 
rigao Development Corporation na 
pag-aari ng pamilyang Puyat. Ma- 
tapos ito ay tinambangan ng mga 
Pulang mandirigma ang nagreim- 
pors na tropa mula sa 58th IB na 


lipino (www.philippinerevolution.net) at sa popular na YouTube. Ma- 
papanood at makukuha rin sa naturang mga website ang bidyo ng 
mga awiting "Pagbati" at "Panaghoy," mga orihinal na komposisyong 
ginamit sa Bigwas. 


lulan ng isang dump truck. Tatlong 
elemento ng CAFGU ang nasugatan 


Sundan sa “Mga aksyong...” pahina 4 
ANG BAYAN Abril 7, 2007 3 


Fraiz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Hatol ng Permanent People's Tribunal 


Arroyo, nagkasala 


inalubong ng masigabong pa- 
C Eosen ang hatol na ibinaba 

ng Permanent People's Tribu- 
nal (PPT) sa mga kasong isinampa 
laban kay Gloria Arroyo at George 
W. Bush noong Marso 25 sa The Ha- 
gue, The Netherlands. Sa harap ng 
mahigit 300 dumalo, hinatulang 


nagkasala ang gubyernong Arroyo 
at ang kasabwat nitong gubyer- 
nong Bush sa tatlong kaso ng ma- 
bibigat na krimen sa mamamayang 
Pilipino. 


Sa loob ng tatlong araw na tu- 
luy-tuloy na paglilitis, dininig ng 
mga hukom ang mga salaysay ng 
mga eksperto, biktima at kanilang 
mga pamilya at pinag-aralan ang 
kahun-kahong ebidensya bago ha- 
tulan ang mga rehimen nina Arroyo 
at Bush sa sumusunod na mga kri- 
men: 

b Laganap at sistematikong 
paglabag sa mga karapatang sibil 
at pulitikal, ekstrahudisyal na pa- 
mamaslang, pagdukot at pagkawa- 


Sundan sa “Mga aksyong...” pahina 4 


sa pananambang na isinagawa sa Barangay Pakwan, Carmen, Surigao 
del Sur. Ang aksyong inilunsad ng BHB ay tugon sa napakaraming rek- 
lamo ng mamamayan sa lugar ukol sa pagmamalupit ng kumpanya ng 
troso na sumasaklaw ng 33,000 ektarya. 

Sa Samar. Isang M16 ang nasamsam ng mga gerilya ng BHB ng lu- 
subin nila ang isang tsekpoynt ng PNP sa Sityo Talahib, Trinidad, Cal- 
bayog City noong Marso 23. Dalawang pulis ang napatay sa labanan at 
ligtas na nakaaatras ang mga mandirigma. 

Sa Northern Samar. Ginawaran ng parusang kamatayan ng isang 
tim ng BHB sa Northern Samar si Sgt. Jose D. Baccol ng 52nd IB sa Ba- 
rangay Bugay, Las Navas noong Marso 11. Si Baccol ay ahente ng Mili- 
tary Intelligence Group na nakatalaga sa mga bayan ng Las Navas, Ca- 
tubig at Pambujan. Siya ang handler at organisador ng mga impormer 
ng militar sa mga bayang ito at responsable sa napakaraming panggi- 
gipit at pagpatay sa mga kasapi ng mga ligal na organisasyon at mga 
pangkaraniwang mamamayan sa lugar. Responsable rin siya sa pagreyd 
sa ilang base ng BHB sa Las Navas at Catubig mula pa noong 2001. Ipi- 
nagbunyi ng mamamayan ang ginawang pagpaparusa. [AB 


4 


la, masaker at tortyur 

b Laganap at sistematikong 
paglabag sa mga karapatang pang- 
ekonomya, panlipunan at pangkul- 
tura 

b Laganap at sistematikong 
paglabag sa pambansang kasarin- 
lan at kalayaan 

Ang katatapos na sesyon ng 
PPT kaugnay sa Pilipinas ay panga- 
lawa na sa kasaysayan nito. Ang 
unang sesyon ay idinaos noong 
1980. Sa unang sesyon nito, hina- 
tulan ng PPT na nagkasala ang dik- 
tadurang Marcos at gubyernong US 
sa sistematikong paglabag sa kasa- 
rinlan, mga karapatang-tao at mga 
karapatang demokratiko at sosyo- 
ekonomiko ng mamamayang Pilipi- 
no. 

Ang lupon ng mga hukom ng 
PPT ay pinamunuan ni Fr. Francois 
Houtart, isang Belgian at direktor 
ng Centre Tricontinental, isang in- 
ternasyunal na institusyong tumu- 
tulong sa iba't ibang kilusang pan- 
lipunan sa daigdig. Ayon sa kanya, 
katakut-takot ang kanilang natang- 
gap na mga ebidensya at testimo- 
nya na nagpatunay sa krimen ng 
mga akusadong sina Arroyo at Bush 
at mga kasabwat nila. 

Sa mga pagdinig nitong Marso 
21-23 bago ang paghahatol, binay- 
bay ng PPT ang kasaysayan ng ka- 
hirapan at paglaban ng mamama- 
yang Pilipino mula noong unang 
sesyon. Ayon sa mga hukom, wala 
silang nakitang pagbabago sa pam- 
pulitika at sosyo-ekonomikong ka- 
lagayan ng bansa. Bagkus, sumahol 
pa ang paghihirap at pagdurusa ng 
mamamayang Pilipino nitong naka- 
raang 27 taon. 

Anila, ang kalagayang ito ang 
nagtulak sa mamamayan na luma- 
ban at organisahin ang kanilang 
mga sarili sa mga progresibo at de- 
mokratikong samahan. Ang mga or- 
ganisasyong ito ngayon ang target 
ng brutal at madugong kampanya 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO sir: 


ng panggigipit at pamamaslang ng rehimeng Arroyo. 

Hinatulan din ng hukuman ang rehimeng Bush 
dahil, anito, ang mga paglabag sa karapatang-tao at 
mga krimen ng rehimeng Arroyo ay hindi maaaring 
ihiwalay sa mga patakarang pang-ekonomya at mili- 
tar ng US at sa "gera kontra-terorismo" na idineklara 
ni Bush sa Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo. 

Tinukoy din ng PPT ang "sentral na papel" ng 
Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kampanya 
ng panggigipit at pamamaslang. Ayon sa mga hu- 
kom, nagsisilbi itong pangunahing instrumento sa 
panunupil at pagpapatupad ng ekstraligal na mga 
operasyong ginagabayan at pinopondohan ng mga 
ahensyang pangseguridad at "pangkontra-insurhen- 
sya" ng US. Ang pagsalig ni Arroyo sa US at sa arma- 
dong hukbong sinanay ng US ang susi sa pagpapa- 
natili ng kanyang rehimen. 

Tinukoy ng PPT na ang Oplan Bantay Laya ang pi- 
nakahuling anyo ng programang "kontra-insurhen- 
sya" na sinimulan sa ilalim ng diktadurang Marcos. 
Anito, ang OBL na ang produkto ng mahigit tatlong 
dekada ng bigong pagtatangkang sugpuin ang pagla- 
ban ng mamamayan. 

Sa hatol nito, napakalinaw na tinukoy ng PPT 
ang rehimeng Arroyo bilang salarin sa mga pampuli- 
tikang pamamaslang, pagdukot, pagtortyur at iba 
pang karahasan sa mga aktibista at mamamayang 
Pilipino. Isa ito sa pinakaabanteng pagsusuri mula 
sa internasyunal na komunidad. Ayon sa mga nag- 
sakdal, hinigitan pa nito ang inaasahan nilang ha- 
tol. 

Awtomatikong isusumite ng PPT ang naabot ni- 
tong hatol sa European Commission, United Nations 
Human Rights Council (UNHRC) at iba pang interna- 
syunal na institusyon at iba't ibang gubyerno. Dahil 
sa lansakang paglabag ng rehimeng Arroyo sa kara- 
patang-tao, inirerekomenda ng PPT ang kagyat na 
pagtatanggal ng Pilipinas bilang myembro ng 
UNHRC. 

Upisyal na inimbita ng PPT ang gubyerno ni Ar- 
royo at ng US, ngunit tumanggi ang mga itong luma- 
hok sa paglilitis. Sa halip, minaliit nito ang hukuman 
at inatake ang integridad ng mga hukom at mga du- 
malo. Ipinakita ni National Security Adviser Norber- 
to Gonzales ang kanyang labis na kamangmangan 
nang patuya niyang tawaging isang "international 
communist kangaroo court" ang PPT. 

Ipinagbunyi naman ng mga pamilya ng biktima, 
mga organisasyong nagtatanggol sa karapatang-tao 
at mga progresibong organisasyon at personahe ang 
hatol ng PPT. [AB] 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


Panimulang ulat 
ni Alston, isinumite 
sa UNHRC 


ormal na isinumite ni Prof. Philip Alston ang 
Pieres paunang ulat sa UN Human Rights Co- 

uncil noong Marso 28. Kumpara sa nauna ni- 
yang ulat na binasa noong Pebrero bago siya umalis 
sa Pilipinas, mas direkta niyang tinukoy ang "walang 
kaduda-dudang responsibilidad" ng militar at pulisya 
sa mga nagaganap na pamamaslang ng mga aktibis- 
ta. Aniya, ang mga patakaran ng naghaharing rehi- 
men at ang pinalalaganap na kaisipan sa mga mili- 
tar at pulis ang ugat at nagsisilbing balangkas ng 
mga ekstrahudisyal 
na pagpatay. 

Ayon kay Alston, 
ang paglulunsad ng 
Armed Forces of the 
Philippines (AFP) ng 
"pampulitikang ge- 
ra" ay mabilis na 
humahantong sa 
paggamit di lamang 
ng mga salita kundi 
ng baril laban sa 
mga progresibong 
pwersa. Pinakadra- 
matikong paglalarawan nito ang nakuha niyang 110- 
pahinang order of battle ng AFP, kung saan nakalis- 
ta ang maraming lider at myembro ng mga progresi- 
bong organisasyon na itinuturing na "di-lehitimo" at 
dapat "nyutralisahin." Malaking bilang ng mga indi- 
bidwal sa naturang listahan ang naging biktima na 
ng pampulitikang pamamaslang. 

Ani Alston, “ang dalawang pinakaimportanteng 
saligang sanhi ng nagaganap na mga ekstrahudisyal 
na pagpatay sa mga aktibista ay ang paninira at 
pagbabansag sa mga organisasyon ng mamamayan 
bilang mga “prenteng organisasyon” ng PKP at mga 
“kaaway ng estado,” at ang estratehiyang “kontra-in- 
surhensya” ng gubyerno na gumaganyak o nagbibi- 
gay-daan sa mga ekstrahudisyal na pagpatay sa mga 
aktibista at iba pang mga 'kaaway'." 

Tinukoy din niya ang pagdodoble-kara ng rehi- 
meng Arroyo sa usapin ng paglutas ng mga ektrahu- 
disyal na pamamaslang. Aniya, nagpapakita ang re- 
himen ng umano'y mga hakbangin para imbestiga- 


5 


Fraiz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


han ang mga pagpatay. Subalit lumalabas na karami- 
han sa bukambibig nitong mga hakbangin ay inutil at 
hanggang papel lamang. Mariing binatikos ni Alston 
ang iba't ibang organo ng gubyerno, kabilang na ang 
Malacañang dahil sa "pagiging pasibo, na halos uma- 
bot sa pagbitiw sa responsibilidad." Aniya, pinakama- 
laking hadlang sa anumang hakbang para mapanagot 
ang mga umaabuso sa kapangyarihan ang mismong 
mga kautusan ng Malacañang na pumipigil sa mga 
upisyal ng gubyerno at militar na lumahok sa kaugnay 
na mga pagdinig sa mga pagdinig ng lehislatura. Bi- 
natikos ni Alston ang Committee on Human Rights ng 
Senado na pinamumunuan ni Sen. Juan Ponce Enrile 
na tahasang tumangging imbestigahan ang lansakang 
mga paglabag sa karapatang-tao sa mababaw na dahi- 
lang wala umano itong iaambag sa paggawa ng batas. 

Tinuligsa rin ni Alston ang Department of Justice 
dahil sa sukdulan nitong iresponsibilidad at kawalan 
ng anumang interes na itaguyod ang karapatang-tao. 


Sigaw sa buong daigdig: 


Aniya, ipinauubaya lamang nito sa pulisya ang kara- 
mihan sa mga kaso. 

Gayundin, ani Alston, kahit may konstitusyunal na 
responsibilidad ang Office of the Ombudsman na siya- 
satin ang mga pampulitikang pamamaslang sa bansa 
at kahit may espesyal itong yunit na nakatuon sa ga- 
yong mga kaso, hindi nito nagagawa ang gayong 
tungkulin. Hindi inaksyunan ang kahit isa man lamang 
sa 44 na kaso ng pamamaslang na naisampa rito mu- 
la 2004 hanggang 2006. 

Sinabi pa ni Alston na makaraan ang isang buwan 
mula nang ilabas niya ang kanyang inisyal na ulat, 
wala siyang makitang dahilan para umasang lulutasin 
ng rehimen ang mga kaso. Nagbabala siya na kalunus- 
lunos ang kahihinatnan ng rehimeng Arroyo kung hin- 
di nito maayos na haharapin ang usapin ng mga pam- 
pulitikang pamamaslang. Aniya, naitutulak lamang ni- 
to ang mga grupong oposisyon na "mamundok" kaysa 
lumahok sa mga parlamentaryong proseso. ABI 


AHRC. Tinuligsa ng Asian Hu- 
man Rights Commission (AHRC) 
ang rehimeng Arroyo sa panganga- 
landakan nito sa umano'y mga ta- 


Itigil ang pamamaslang! 


atuloy na lumalawak ang ha- 
P ng mga internasyunal na 

organisasyon, ahensya at pro- 
minenteng indibidwal na tumutu- 
ligsa sa rehimeng Arroyo at sa pa- 
takaran nito ng ekstrahudisyal na 
pamamaslang sa mga lumalaban sa 
paghahari nito. Lumalawak din ang 
panawagang bigyan ng katarungan 
ang mga biktima. 

Archbishop Emeritus Des- 
mond Tutu. Nanawagan si Archbi- 
shop Emeritus Desmond Tutu ng 
South Africa na itigil ang mga pa- 
mamaslang sa mga aktibista at ma- 
mamahayag sa Pilipinas. Si Bishop 
Tutu ay tumanggap ng Nobel Peace 
Prize noong 1984 bilang pagkilala 
sa kanyang paglaban sa rasistang 
pang-aapi at pagsusulong ng pan- 
tay na karapatang sibil para sa la- 
hat. 

Sumusuporta si Archbishop Tu- 
tu sa laban para kamtin ang kata- 
rungan para sa mga biktima ng pa- 
mamaslang sa Pilipinas at sa pagli- 


6 


litis ng Permanent Peoples' Tribu- 
nal (PPT) sa mga kasong kriminal 
ng rehimeng US-Arroyo. Ayon kay 
Archbishop Tutu sa kan- 
yang mensahe ng g 
pagsuporta sa sE 
PPT, "habang 4 
tayo ay nag- 
sasalita, 
ang mga 
kapatid na- 
tin sa Pili- | 
pinas na 
nakikipagla- 
ban para sa N 
hustisya at ka- NY 
galingan ay pinag- 
papapaslang." 
Mariin niyang ipinahayag sa re- 
himeng Arroyo ang mensaheng 
"Itigil ang paghahasik ng lagim sa 
mga mamamayang humihingi ng 
hustisya sa inyong bansa. Itigil 
ang paggamit sa sinasabing gera 
kontra-terorismo para apihin at pa- 
tayin ang inyong mamamayan." 


gumpay sa ekonomya bilang patu- 
nay ng sinasabi nitong matatag na 
demokrasya sa bansa. Ang AHRC ay 
isang grupong nagtataguyod sa ka- 
rapatang-tao na itinatag noong 

1984 at nakabase sa Hong- 
~, kong. 

Binatikos din ng AHRC 
ang gubyernong Arroyo 
| sa pagsikil nito sa mga 
į lumalaban sa mga ak- 
//M syon at patakaran ng 
A gubyerno, gayundin sa 
pagmamanipula nito sa 
sistemang pulitikal at 
~ ligal upang 
(A) bigyang-mat- 
` wid ang 
mga iligal 
nitong ak- 
syon. 

Anang AHRC, 
walang tunay na demokrasya sa Pi- 
lipinas dahil halos araw-araw ay bi- 
nibiktima ang mga aktibista ng 
ekstrahudisyal na pamamaslang, 
pagdukot, panonortyur at pang-aa- 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


take. 

Ulat sa UNHRC. Isinumite ng 
delegasyon mula sa Pilipinas ang 
ulat na pinamagatang "Let the sto- 
nes cry out!" sa pulong ng United 
Nations Human Rights (Council 
(UNHRC) noong Marso 19 sa Ge- 
neva, Switzerland. Nanguna sa de- 
legasyon ang mga kinatawan ng 
National Council of Churches in the 
Philippines (NCCP), Philippines 
Ecumenical Bishops' Forum, United 
Church of Christ in the Philippines 
at Moro Christian People's Alliance. 
Kasama rin nila ang kinatawan ng 
United Methodist Church sa US. 
Inisponsor ng World Council of 
Churches (WCC) at ng Lutheran 
World Federation (LWF) ang partisi- 
pasyon ng delegasyong ito sa pu- 
long ng UNHRC. 

Laman ng ulat ang mga pagla- 
bag sa karapatang-tao sa Pilipinas 
kung saan tampok ang mga ekstra- 
hudisyal na pamamaslang sa mga 
indibidwal na anti-Arroyo. Gayun- 
din, inilakip ng delegasyon sa ka- 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO sir 


nilang ulat ang "kolektibong pana- 
wagan para sa hustisya ng libu-li- 
bong Pilipino...na nakararanas ng 
matitinding paglabag sa karapa- 
tang-tao sa ilalim ng estratehiyang 
“kontra-insurhensya” at kontra-tero- 
rismo ng gubyerno." 

IPU. Hindi na lamang ang pag- 
pipiit at panggigipit sa mga kina- 
tawan ng progresibong partido ang 
iimbestigahan ng Inter-Parliamen- 
tary Union (IPU) kundi pati na rin 
ang mga kaso ng pamamaslang at 
pagdukot sa mga aktibista. Ang 
IPU ay isang pandaigdigang orga- 
nisasyon ng 140 lehislatura, kabi- 
lang ang Pilipinas. Parating nga- 
yong Abril ang tim mula sa IPU na 
magsisiyasat sa kalagayan ng kara- 
patang-tao sa bansa. 

Hindi pa man nakakarating sa 
bansa ang tim na ito ay agad na 
itong binastos ng tatlong kandida- 
to sa pagkasenador ng kampo ni 
Arroyo sa pagsasabing wala silang 
karapatang mag-imbestiga sa ban- 
sa. 


Mga simbahan sa (Canada. 
Nagpetisyon sa parlamento ang 
mga simbahan sa Canada na mag- 
sagawa ito ng imbestigasyon sa 
mga kaso ng ekstrahudisyal na pag- 
paslang sa Pilipinas. Ang petisyon 
ay tugon sa panawagan ng mga li- 
der-simbahan sa Pilipinas para sa 
pakikiisa laban sa mga pamamas- 
lang. 

FIDH. Pinili ng Federation In- 
ternationale des Droits de L'homme 
(FIDH o International Federation 
for Human Rights) ang Pilipinas na 
paglunsaran sa Asia ng taunang 
ulat nito para sa 2006. Ang FIDH 
ay isang pandaigdigang alyansa ng 
mga grupong nagtataguyod sa ka- 
rapatang-tao na itinatag noong 
1922 at nakabase sa France. Kina- 
bibilangan ito ng 141 grupo mula 
sa mahigit 100 bansa. 

Pinili ng FIDH ang Pilipinas pa- 
ngunahin dahil sa sinasabi nitong 
mabilis na pagdami ng mga pagla- 
bag sa karapatang-tao sa bansa 
kumpara sa ibang bansa sa Asia. [EB 


Dalawang lider-magsasaka sa Cagayan, 
brutal na pinaslang 


bro ng mga progresibo organisasayon ang pina- 


Din: lider-magsasaka at dalawa pang myem- 
kahuling biktima ng pasistang kampanya ng re- 


himeng Arroyo mula Marso 10 hanggang 
Abril 4. 

Abril 4. Natagpuan ang mga bangkay 
nina Arthur Orpilla at Dionisio Battad, kap- 
wa 50 taong gulang, sa tabi ng Cagayan 
River sa bayan ng Lallo, Cagayan. Nakala- 
gay ang mga bangkay sa dalawang plastic 
bag na pambasura sa ilalim ng Magapit 
Bridge. Tadtad ng saksak si Orpilla saman- 
talang may mga tama naman ng bala si 
Battad. 


wa pinagbantaan ng militar bago sila dukutin at pas- 


Ayon sa KMP, pumunta sa isang detatsment ng 


17th IB sina Orpilla at Battad noong Mar- 
so 27 subalit hindi na sila nakauwi. Ang 
mga residente ng Bagunot ay inoobliga 
ng militar na magreport sa detatsment sa 
umaga bago pumunta sa trabaho at sa ga- 
bi bago umuwi sa kani-kanilang tahanan. 

Abril 3. Dinukot si Lourdes "Nanay 
Ode" Rubrico, 61, sa Barangay Sta. Cruz, 
Dasmariñas, Cavite. Si Nanay Ode ang pre- 
sidente ng Umaga Federation sa ilalim ng 
Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kada- 


Sina Orpilla at Battad ay parehong myembro ng may) sa Cavite. Alas-2:30 ng hapon, habang nakikinig 
Anakpawis at ng Kagimungan ti Cagayan Valley, alya- ng Pasyon si Nanay Ode ay nilapitan siya at kinalad- 
dong organisasyon ng Kilusang Magbubukid ng Pilipi- kad ng anim na armadong lalaki at isinakay sa kulay 
nas (KMP). Ayon sa KMP, sina Orpilla at Battad ay kap- brown na van na may plakang XRR-428. 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 7 


Sm PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Marso 14. Pinaslang ng mga berdugo sa ilalim ng 4th 
ID si Godofredo Garay, 46, isang negosyante at aktibong 
myembro ng Bayan Muna. Pinagbabaril siya sa kanyang 
bahay sa Purok 4, Wasian, Rosario, Agusan del Sur. Mata- 
pos ang pamamaslang ay ipinagkalat ng AFP ang kasinu- 
ngalingan na si Garay ay pinatay ng BHB. 

Binaril naman nang 16 na beses ng dalawang nakabo- 
net at nakamotorsiklong lalaki si Cipriano Ligaspo, 43, sa 
Masapia, San Andres, Bunawan, Agusan Del Sur, ilang me- 
tro lamang ang layo mula sa kampo ng militar. Binaril si- 
ya habang pauwi sa kanyang bahay sa Sta. Monica, Bu- 
nawan Brook, Bunawan. 

Bago paslangin si Ligaspo, ilang ulit siyang hinaras at 
pinagbantaang papatayin ng mga sundalo. Pinagbibinta- 
ngan siya ng mga militar na tagasuporta ng BHB. Noong 
Pebrero 20, hinuli ng mga sundalo si Ligaspo, ang kan- 
yang kapatid at lima pang mga magsasaka. Isinakay sila 
ng mga sundalo ng 36th IB sa trak at idinetine sa hed- 
kwarters sa Scaling, Barangay San Roque, Bislig City, Su- 
rigao del Sur. Kinunan sila ng litrato at bidyo. Inimbesti- 
gahan sila nang walang abugado sa magkakahiwalay na 
silid at isinailalim sa sikolohikal na tortyur. Pinalaya sila 
ngunit binantaang papatayin kung patuloy umano silang 
susuporta sa BHB. 

Marso 10. Hinuli si Al Jakirani, 17, ng limang sunda- 
lo mula sa Naval Intelligence Special Group (NISG). Si Ja- 
kirani, isang drayber ng pedicab, ay sapilitang isinakay sa 
isang navy boat patungong Zamboanga City habang nag- 
aabang siya ng pasahero sa pyer sa Isabela City. Hinuli si- 
ya dahil sa pagkakahawig ng kanyang pangalan sa isang 
"Abu Usman" na sangkot sa kidnapping sa Golden Harvest 
noong 2001. Labing-isang taong gulang pa lamang si Ja- 
kirani noon. 

Tinortyur si Jakirani habang iniimbestigahan. Lumabas 
sa kanyang medical examination na nagtamo siya ng mga 
pilay at sugat sa dibdib at tiyan. Isinalaysay ni Jakirani na 
ginulpi siya at tatlong beses na kinuryente sa kanyang ari 
habang ipinaiilalim sa interogasyon. 

Ang tunay na pangalan ni Jakirani ay Al Jakirani Y 
Alih na hindi katulad ng pangalan ng sinasabing lider ng 
Abu Sayyaf na si Al Hari Jakiri y Alidjan na kilala sa ta- 
wag na Abu Usman. Sa kabila ng pagkakamali, nananatili 
pa ring nakakulong si Jakirani. 

Kinukundena ng Suara Fatimats (Suara Women), isang 
organisasyon ng kababaihang Moro ang paghuli at pagbi- 
bilanggo kay Jakirani. Anila, nilabag ang mga karapatan ni 
Jakirani sa ilalim ng UN Convention on the Rights of the 
Child at ng Revised Penal Code. Ipinanawagan ng SUARA 
Fatimats ang agarang pagpapalaya kay Jakirani at ang 
pagpaparusa sa mga sundalong humuli at nagkukulong sa 
kanya. ABI 


8 


9 anyos na bata, 
pinaslang ng militar 


ariing kinundena ng Partido Komunista 
M: Pilipinas ang pagpaslang ng mga tro- 

pang militar sa siyam na taong gulang 
na si Grecil Galacio nitong Marso 31 sa Purok 6, 
Barangay Kahayag, New Bataan, Compostela Val- 
ley at sa pagpapakalat ng kasinungalingan na si- 
ya ay isang "batang sundalo" ng BHB. 

Alas-8 ng umaga nang magpaalam si Grecil 
at ang kanyang nakababatang kapatid na si 
Gary, 6, sa kanilang magulang upang maligo sa 
sapa. Ilang saglit lang, sinalakay ng mga sunda- 
lo ang sityo kung saan nagpapahinga ang isang 
tim ng mga Pulang mandirigma. Tumakbo pala- 
yo sa kanilang tahanan sina Gregorio Galacio at 
Virginia Buya, mga magulang ni Grecil, dala ang 
dalawa pa nilang maliliit na anak. 

Walang kalaban-labang binaril ng mga sun- 
dalo si Grecil habang takot na takot na umiiwas 
sa putukan. Tinamaan siya sa kanang siko at sa 
kaliwang sentido. 

Upang pagtakpan at bigyang-matwid ang ka- 
nilang krimen, ipinagkalat ng AFP ang napakala- 
king kasinungalingang si Grecil ay isang mandi- 
rigma ng BHB. Ayon kay Brig. Gen. Carlos Hol- 
ganza, nakita pa ng mga sundalo na may dalang 
armas si Grecil, bagay na mariing pinabulaanan 
ng ina niyang si Virginia. Aniya, "Ang liit pa ng 
anak ko, nwebe anyos. ‘Tapos sasabihin nilang 
NPA siya?" 

Binatikos din ng PKP ang ginawang pamba- 
bastos ng militar sa bangkay ni Grecil nang lag- 
yan ito ng mga sundalo ng isang M16 at mga ba- 
la bago kunan ng litrato. Magkasing-haba la- 
mang siya at ang baril na itinabi sa kanya. Pina- 
tunayan ni Barangay Capt. Eulogio Almasa at ng 
mga kapitbahay ng mga Galacio na walang ta- 
ngang baril at mga bala ang bangkay ni Grecil na 
kanilang nakita. 

Pinanindigan din ni Almasa na hindi mga ka- 
sapi ng BHB si Grecil o sinuman sa kanyang pa- 
milya. Si Grecil ay katatapos lamang ng Grade 2 
sa SimSimen Elementary School. 

Sa walang awang pagpatay kay Grecil, mu- 
ling ipinapakita ng AFP ang brutalidad nito, ang 


” 


Sundan sa “9 anyos na bata...” sa pahina 9 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


Ka Satur, pinalaya na 


ansamantalang pinalaya ng 
Per Suprema si Rep. Satur 

Ocampo nitong Abril 3, mata- 
pos ang 19 na araw na pagkakaku- 
long sa Western Police District. Ini- 
utos ito ng korte habang pinag-aa- 
ralan pa nito ang petisyon ni 
Ocampo na ibasura ang kasong 
multiple murder na isinampa ng gu- 
byerno laban sa kanya sa Regional 
Trial Court sa Hilongos, Leyte. Ang 
kautusang ito ay itinuturing ni 
Ocampo at mga abugado niya na 
malaking tagumpay at nagpapaki- 
tang mahina at depektibo ang ka- 
song isinampa laban sa kanya. 

Sa kanyang paglabas ng piitan, 
muling iginiit ni Ocampo na ang 
mga kasong ibinibintang sa kanya 
ay malisyoso at gawa-gawa la- 
mang. Binatikos niya ang garapa- 
lang panggigipit sa kanya at sa pi- 
namumunuan niyang partidong Ba- 
yan Muna. Aniya, ang lahat ng ito 
ay bahagi ng plano ng rehimeng 
Arroyo na ibaling sa kanya at iba 
pang progresibong pwersa ang bin- 
tang sa kampanya ng mga ekstra- 
hudisyal na pamamaslang ng mga 
pwersang militar, at hadlangan ang 
pangangampanya at napipintong 
tagumpay ng Bayan Muna at mga 
katulad nitong progresibong parti- 
do. 


Sa pagdinig sa Korte Suprema 
noong Marso 30, inilantad ng mga 
abugado ni Ocampo ang kasinunga- 
lingan ng mga bintang sa kanya. 
Una'y inilinaw nila na nakakulong 
si Ocampo nang umano'y iutos niya 
ang pagpatay sa 15 pinaghihinala- 
ang ahente ng militar sa hanay ng 
BHB sa Leyte. At pangalawa'y ina- 
kusahan nila ang militar ng pag- 
papalabas 


ang pare- 
parehong 
kalansay 
na inilili- 
pat-lipat 
lamang 
sa iba't ibang 
"mass grave" at 
ginagamit sa N 
iba't ibang kaso. N 
Inilantad ng mga 
abugado ni Ocampo 
na ang 67 kalansay na 
umano'y nahukay sa Ino- 
pacan, Leyte ay ginamit na 
noong 2001 hanggang 2005 


SI 


Wao S 


sa iba't ibang kaso laban sa mga 
lokal na aktibista. Ayon sa mga do- 
kumento na nakalap ng Bayan Mu- 
na, noong 2000 ay nagsampa si 1st 
Lt. Rembert Baylosis ng 43rd IB ng 


” 


“9 na anyos na bata... 


mula sa pahina 8 


kawalan nila ng respeto sa kapakanan ng mga sibilyan, maging ng mga 
bata, at ang paglapastangan nila sa mga internasyunal na alituntunin 
na nagbibigay-proteksyon sa mga di kombatant. 

Sa isang pahayag, nakidalamhati si Gregorio "Ka Roger" Rosal, ta- 
gapagsalita ng PKP, sa pamilya ng biktima. Aniya, "gagawin ng BHB 
ang lahat sa abot ng makakaya nito upang makamit ang katarungan at 
pagbayarin sa kanilang malupit na krimen ang mga pasistang sunda- 


long pumatay kay Grecil." 


Ang pagpaslang kay Grecil, paglapastangan sa kanyang bangkay at 
pagsisinungaling hinggil sa sirkunstansya ng kanyang pagkamatay ay 
isa lamang sa malaon nang maiitim na gawain ng militar. Pilit na nag- 
lulubid ng kasinungalingan ang militar upang siraan ang BHB kahit pa 
kapalit nito ang buhay ng walang kalaban-labang mga bata. ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


kaso laban sa mga aktibista dahil 
sa umano'y nahukay na mga kalan- 
say sa Baybay, Leyte. Ibinasura ng 
RTC ang kaso noong 2005 dahil sa 
kawalan ng batayan. 

Ang mga kalansay ng lima sa 
umano'y mga biktima (sina Domi- 
ngo Eras, Gregorio Eras, Leonardo 
Eras, Juanita Aviola, at Concepcion 
Aragon) ay 
1 nauna nang 

"nahukay" 
O sa Mon- 
terico, 
Baybay, 
Leyte 
(x noong 
N2000, 
dat muli 
na na- 
mang 
ai? "nahu- 
Sf kay" sa 

ba '/ Mt. Sapang 
pa “tf Dako, Ino- 

ke? Aag | pacan, Leyte 

A J noong 2006. 

: ṣa} Pareho ring 

| „n f mga "saksi" ang 

| {V f ginamit sa naiba- 

“4 surang kaso no- 

ong 2000 at sa 

kasalukuyang kaso laban kay Ocam- 
po. 

Kinwestyon din ng Korte Supre- 
ma kung bakit, makaraan ang ma- 
higit 20 taon, ay ngayon na la- 
mang nagsampa ng kaso laban kay 
Ocampo ang mga pamilya ng bikti- 
ma ngayong tumatakbo siya para 
sa Kongreso. Ayon pa sa isang ma- 
histrado, ito'y "lubhang kagulat- 
gulat at nakapagtataka." 

Sa kanyang pagsusuma sa pag- 
dinig, binanggit ni Chief Justice 
Reynato Puno na maaaring balikan 
ng Korte Suprema kung mayroon 
nga bang sapat na batayan sa pag- 
sasampa ng kaso laban kay Ocam- 


po 


Sa kabila ng pagpapalaya kay 
Ocampo, nagbabala si Jose Ma. Si- 
son, konsultant ng NDFP sa usa- 


9 


pang pangkapayapaan at isa sa mga kapwa akusado ni 
Ka Satur, na hindi pa rin sila titigilan ng rehimeng Ar- 
royo. 

Hindi pa nga sila tinatantanan ng Malacafang at 
mga alipures nito. Sa inis ni Justice Secretary Raul 
Gonzalez sa pagpapalaya kay Ocampo, binastos niya 
ang Korte Suprema na inakusahan niya ng "napakaes- 
pesyal na pagtrato" kay Ocampo. Inutusan niya ang 
mga abugado ng estado na magsampa ng apila sa Kor- 
te Suprema para ibalik si Ocampo sa kulungan. Para si- 
kaping masalba ang kaso, pinaghiwa-hiwalay ngayon 
ni Solicitor General Agnes Devanadera ang kaso ng 
multiple murder sa 15 indibidwal na kaso ng murder--- 
isa sa bawat ipinapatay umano ni Ocampo. 

Kasabay nito, tuloy pa rin sa paglulubid ng mga 
kwento ang AFP laban kay Ocampo. Sa loob ng sunud- 
sunod na araw ay pinalabas ng militar na may nahu- 
kay na naman silang "mass grave" ng mga umano'y pi- 
natay ng BHB sa Hilongos, Leyte na muli'y iniuugnay 
sa kongresista. 


AFP ang ilang residente ng Hilongos upang magdaos 
ng isang press conference laban kay Ocampo. 

Bago nito, nagpakana rin ng press conference ang 
AFP noong mismong araw ng pagdinig sa Korte Supre- 
ma, kung saan humarap sa midya ang nakatalukbong 
na si Julie Flores Sinohin, dati umanong kasapi at 
"hitman" ng BHB. Kasama ni Sinohin ang nakataluk- 
bong din na mga byuda ng mga ipinapatay umano sa 
kanya nina Ocampo, kasama sina Teddy Casifio, Liza 
Maza at Rafael Mariano. 

Isa pang huwad na saksi, si Cleotilde Peralta 
Aguilar, ang lumabas sa midya at nagsabing ginamit 
ng apat na kongresista ang kanyang bahay sa Bonga- 
bon, Nueva Ecija para planuhin ang mga pagpatay . 

Bago ito, nagsampa na ng kasong perjury (pagsi- 
sinungaling sa mga upisyal na dokumento) sina Ocam- 
po laban sa huwad na mga saksi ng rehimen. Anila, 
imposible ang sinasabi ng mga ito dahil ni hindi pa 
nabubuo ang Bayan Muna noong 1998, at noon na- 
mang 2001 ay hindi pa rin nakatayo ang Gabriela Wo- 


Noong araw ng paglaya ni Ocampo, dinala pa ng 


Eleksyon sa party-list, 


balak 


manipulahin ng Malacanang 


agkukumahog ngayon ang 
IN na makopo ang 
malaking bilang ng mga 
pwestong nakalaan para sa elek- 
syong party-list. Kasado na ang ma- 
kinarya sa pandaraya ng adminis- 
trasyon para tiyaking hanggang 30 
oposisyunista lamang ang manana- 
long kongresista ng mga distrito. 
Ang pinaghahandaan naman nito 
ngayon ay kung paano gagawing 
paborable sa rehimen ang kalala- 
basan ng eleksyong party-list. 
Bukod sa pagsisikap na mapigi- 
lan ang pananalo at pagdami pa ng 
makukuhang pwesto ng mga prog- 
resibong partido, nagkukumahog 
ngayon ang Malacafang na maka- 
pagsingit ng mga maka-Arroyong 
grupong party-list. Ito'y para mati- 
yak ni Arroyo na hawak niya ang 
mahigit 2/3 ng Mababang Kapulu- 
ngan at maibabasurang muli ang 
susunod na kasong impeachment 
na siguradong isasampa laban sa 
kanya pagsapit ng Hulyo. 


10 


Upang magawa ito, bumuo ang 
Malacafiang ng mga grupong party- 
list na patatakbuhin sa eleksyon. At 
para hindi mabunyag ang mga kan- 
didatong pinatatakbo ng rehimen sa 
ilalim ng sistemang party-list, bigla 
na lamang naglabas ang Commissi- 
on on Elections nitong Abril 4 ng 
regulasyong nagbabawal sa mga 
grupong party-list na isapubliko ang 
mga nominado nila. 

Ang maruruming taktikang ito 
ng Malacafiang ay ibinunyag kama- 
kailan ng isang kongresista na ti- 
nangkang suhulan ni Arroyo upang 
tumakbo bilang kandidato sa binuo 
nitong grupong party-list kapalit 
ng P5-20 milyon. 

Bago ito, nabunyag na hindi 
kukulangin sa 11 partido ang binuo 
at tinutustusan ng rehimeng Arro- 
yo. Natukoy na sina Undersecretary 
John Batara ng Office of External 
Affairs at Direktor nitong si Melvin 
Mitra mismo ang nagtayo at akti- 
bong nagrerekrut ng mga myembro 


men's Party at Anakpawis. ABI 


at nominado ng ilan sa naturang 
mga partido. 

Kabilang sa mga tinukoy na 
partidong "pakawala ng Malaca- 
hang" ang AKSA, Aangat tayo, Ak- 
bay Pinoy, Agbiag, ANAD, Ahon Pi- 
noy, Aangat ka, Babae Ka, Biya- 
heng Pinoy, Kasangga, BANAT at 
Kakusa. Sa mga ito, mayroong di- 
rektang binuo ng mga alipures ni 
Arroyo tulad ng AKSA ni Sec. Nor- 
berto Gonzales na tinatauhan ng 
kanyang kapatid. Ang BANAT na- 
man ay binuo ng Sigaw ng Bayan 
na nagsilbing instrumento ng rehi- 
men sa naunsyaming people's initi- 
ative. Ang iba naman ay tinatauhan 
ng mga anak ng mga pulitiko at 
burukratang kapanalig ng rehimen. 

Kasabay nito, buong kawalang- 
hiyaan namang inianunsyo ni Jovi- 
to Palparan na tatakbo siya sa ila- 
lim ng grupong party-list na Bantay 
(dating True Marcos Loyalist). Ang 
Bantay ay isang pasistang organi- 
sasyon na binubuo ng mga CAFGU 
at grupong paramilitar. Layon ng 
pagtakbo ni Palparan ang pagpa- 
patuloy ng kanyang kampanya la- 
ban sa komunismo at mga progra- 
mang "kontra-insurhensya." ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


Hayok sa pondo 


Gia na naman ni Arroyo ang kalunus-lunos 
na kalagayan ng mamamayan para lumikha ng 
pagkakataong makapangurakot. Noong Marso 24, 
iniutos ni Arroyo ang paglalabas ng P1 bilyong 
pondo para diumano sa programa laban sa gutom 
matapos lumabas sa iba't ibang sarbey ang laganap 
na kagutuman sa bansa. Ginawa ito ni Arroyo mata- 
pos ulanin ng batikos ang kanyang pahayag na inu- 
una pa ng mga nagugutom ang mga luho kaysa pag- 
kain at sa kanyang ipokritong pahayag na maging 
siya ay dumaranas ng gutom. Umaabot sa 53% ng 
mga pamilyang sinarbey ang nagsabing nagutom si- 
la nang minsan o mahigit pa nitong nakaraang tat- 
long buwan. 

Pagmamayabang ni Arroyo, susugpuin daw niya 
ang kagutuman sa loob lamang ng anim na buwan 
sa pamamagitan ng mga programang tulad ng 
"food-for-work", "food-for-parishes" at ng maano- 
malyang “"food-for-school". Pawang mga pagbibi- 
gay-limos ito na hindi kailanman makapapawi sa tu- 
nay na mga ugat ng paghihikahos at kagutuman. 
Bukod rito'y iba pa ang tunay na paggagamitan ng 
mga pondong ito. Ang paglalabas ng pondo para sa 
mga proyektong ito ay tyempong-tyempo sa pana- 
hon ng eleksyon--kung kailan pinakakailangan ng 
kanyang mga alipures ang milyun-milyong pondo 
para maitawid ang kanilang mga kandidatura. 

Nilikha ni Arroyo ang Anti-Hunger Task Force 


upang pagtakpan ang pagdaloy ng pondo mula sa 
gubyerno tungo sa makinaryang pangampanya niya 
at ng mga kapartido niya. Itinatalaga niya sina 
Health Secretary Francisco Duque III at Agriculture 
Secretary Arthur Yap upang pamunuan ang task 
force na ito at umaktong tagapamudmod ng pondo. 
Ang dalawang ito ay dati nang sangkot sa maano- 
malyang pamimigay ng pondo noong nakaraang 
eleksyon. Ayon sa task force na ito, gagamitin nila 
ang P1 bilyong pondo upang mamigay ng pagkain 
sa mga estudyante sa Grade 1 at preschool sa mga 
pampublikong paaralan sa Metro Manila at 10 pang 
prubinsya. Pero dahil wala nang pasok, didiretso sa 
mga magulang, guro at simbahan ang mga "benepi- 
syo". Tulad ng inaasahan, nakatatak sa sako-sakong 
bigas at noodles na nakatakdang ipamigay ang pa- 
ngalan ni Arroyo. Asahan din sa mga pakitang-ta- 
ong seremonya ng pamimigay ang pagdalo ng mga 
kandidato ni Arroyo. ABI 


Anomalya sa pag-iimprenta ng balota 


A” kumpanyang kinontrata 
ngayon ng gubyerno para mag- 
imprenta ng mga balota at election 
return (ER) para sa eleksyon sa Ma- 
yo ay siya ring kumpanyang nag- 
imprenta ng mga huwad na ER na 
ginamit sa pandaraya sa eleksyon 
noong 2004. 

Ang kontrata ay ibinigay ng 
National Printing Office (NPO) sa 
kumpanyang Grand C Graphics 
nang hindi idinadaan sa rekisitong 
public bidding. Si Felipe Evardone, 
direktor ng NPO, ang nagmaniobra 
para maibigay sa Grand C ang na- 
turang kontrata. Noong isang taon 
pa ay sinimulan na ni Evardone 
ang diskwalipikasyon ng ibang im- 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


prenta sa pakikipagkontrata sa 
NPO. 

Matatandaang sangkot si Evar- 
done sa kontrobersya ng pag- . 
papagamit sa mga 
pasilidad ng gubyer- ” f1 
no para mag-impren- S 
ta ng materyales para 
sa naunsyaming paka- 4 
nang charter change 
ng rehimeng Arro- 
yo. 

Paborito ng 
pangkating Ar- 
royo ang Grand 
C Graphics dahil 
malaon na nila itong nakaka- 
sabwat sa ilang pakana. Ito rin ang 


kinomisyon ng Philippine Amuse- 
ment and Gaming Corporation 
(PAGCOR) para mag-imprenta ng 
mga pangampanyang materyales ni 
Gloria Arroyo noong 2004 gamit 
ang pondo ng ahensya. Ito 
. uli ang kinakatuwang 
4 ni Arroyo ngayon pa- 
ra dayain ang nalala- 
pit na eleksyon. 
Samantala, dahil sa 
mga kasong ki- 
nakaharap ni 
Evardone kaugnay 
~ J ng mga anomalya 
sa NPO, napwersa 
na rin ang Malacañang 
na palitan siya. Inihalili sa ka- 
nya si Enrique Agana, isa ring ta- 
gakampanya ni Arroyo. ABI 


11 


Paratang ng militar, 
pinabulaanan ng BHB 
sa ICR 


ariing pinabulaanan ng Chadli Molin- 

tas Command (CMC) ng BHB-Ilocos- 
Cordillera Region (BHB-ICR) ang gawa-ga- 
wang kwento ng AFP na nagtatanim ang 
BHB ng marijuana sa Cordillera para pon- 
dohan ang rebolusyonaryong kilusan. Ani 
Ka Martin Montana, tagapagsalita ng CMC, 
nakikisakay ang AFP sa pagsisinungaling 
ng US State Department sa pananakot 
hinggil sa iligal na droga. Gasgas nang 
kwento ng militar na kasabwat umano ang 
BHB sa pagtatanim at pagbebenta ng ili- 
gal na droga. Idiniin niya na ang BHB ay 
may mahigpit na patakarang nagbabawal 
sa pagmanupaktura at paggamit ng droga 
kaya sa mga sonang gerilya nito ay walang 
magsasakang nagtatanim ng marijuana. 

Tuluy-tuloy na edukasyon at matiya- 
gang panghihimok sa mamamayan ang pa- 
raan ng BHB sa kampanya nito laban sa 
pagtatanim at paggamit ng iligal na droga 
sa mga sonang gerilya ng rebolusyonar- 
yong kilusan. Hinihikayat ng BHB ang mga 
hindi pa organisadong magsasaka na pag- 
sikapan ang ibang matinong paraan sa ha- 
lip na bumaling sa pagtatanim ng marijua- 
na para lamang may mapagkunan ng ikabu- 
buhay. Gaano man kahirap ang dinaranas 
nilang buhay, mas malaking problema ang 
haharapin nila kung sila ay makulong. Ipi- 
nakikita rin sa kanila na hindi man sila gu- 
magamit ng iligal na droga ay masisira na- 
man ang buhay ng ibang kababayan. 

Mga upisyal ng pulisya at militar pa 
nga ang siyang nagpopondo, nagpapata- 
nim at nagbebenta ng iligal na droga sa 
Ilocos-Cordillera at kilala ang mga ito ng 
mamamayan, anang CMC. Madugo ang ka- 
nilang hidwaan hinggil dito dahil sa laki 
ng pondong nakukuha nila sa mga opera- 
syong ito. Ang talamak na produksyon at 
kalakalan ng iligal na droga ay palatanda- 
an kung gaano kabulok ang umiiral na 
reaksyunaryong sistema ng lipunang Pili- 
pino, ayon pa kay Montana. ABI 


12 


NDF-Negros, nakiisa 
sa mga magsasaka ng 
Hacienda Velez-Malaga 


agpahayag ng simpatya si Frank Fenandez, tagapagsa- 
Ni ng NDF-Negros sa lumalabang mga manggagawang 

bukid ng Hacienda Velez-Malaga sa Barangay Robles, La 
Castellana, Negros Occidental. Malaon na silang nakikipagla- 
ban at marami na silang nakamit na tagumpay ngunit ang 
mga ito ay ipinagkakait sa kanila ng despotikong panginoong 
maylupa na si Roberto Cuenca. 

Kinundena ni Ka Frank ang mga maniobra ni Cuenca pa- 
ra pigilin ang pamamahagi ng mga lupa sa 122 manggaga- 
wang bukid na 11 taon nang nakikipaglaban para mapasa- 
kanila ang lupang ipinagkaloob na sa kanila sa ilalim ng 
Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Aniya, 
ipinakikita lamang nito kung gaano kahuwad ang repor- 
mang agraryo ng reaksyunaryong gubyerno. Gayundin, ipi- 
nakikita nito ang pagmamatigas ng malalaking panginoong 
maylupa sa rehiyon na pinamumunuan ng magkapatid na 
Mike at Ignacio "Iggy" Arroyo laban sa anumang klase ng 
reporma sa lupa. 

Layunin ng mga panginoong maylupa rito na muling pa- 
lawakin ang kanilang mga pag-aaring lupa upang dagdag- 
an ang kanilang produksyon ng tubo. Buong akala nila na 
muling babangon ang namamatay nang industriya ng asu- 
kal dahil mataas ngayon ang presyo nito sa pamilihan at 
mayroon silang inaasahang demand para sa produksyon ng 
ethanol, isang klase ng alkohol na maaaring makuha sa tu- 
bo. Dahil dito, abala ang mga panginoong maylupa sa pag- 
bawi ng mga lupang naipamahagi na sa mga magsasaka. 

Para magawa ito, kabilang sa mga maniobra ni Cuenca 
ang paggamit niya sa Malaga Cuenca Multi-Purpose Coopera- 
tive at ng Hacienda Malaga Independent Workers” Union para 
kontrahin ang mga lumalabang manggagawang bukid sa ila- 
lim ng Task Force Mapalad (TFM). 

Tuso namang isinusubo ng mga kleriko-pasistang may ha- 
wak sa TFM ang mga manggagawang bukid sa mga gasgasang 
laban at pilit silang pinaniniwala at pinaaasa sa huwad na 
CARP ng reaksyunaryong rehimen. Ang TFM ay inorganisa ni- 
na Fr. Romeo Intengan at Norberto Gonzales ng Partido De- 
mokratiko Sosyalista ng Pilipinas (PDSP) para linlangin ang 
mga magsasaka para sumuporta sila sa huwad na CARP, ma- 
sabotahe ang mga pagsisikap na organisahin sila sa ilalim ng 
mga tunay na maka-magsasakang grupo at ilayo sila sa pro- 
grama ng tunay na reporma sa lupa ng pambansa-demokrati- 
kong kilusan. 


Sundan sa “NDF-Negros...,” sa pahina 13 
ANG BAYAN Abril 7, 2007 


N BALITA | 


Malacahang, sangkot sa iskandalo hinggil sa mga poste ng ilaw 


DIREKTANG nauugnay ang pinakamatataas na upisyal 
ng rehimeng Arroyo sa iskandalo hinggil sa sobrang 
pagpepresyo ng mga poste ng ilaw na itinayo para sa 
12th ASEAN Summit sa Cebu noong Enero 2007. Bu- 
kod kina Mandaue City Mayor Thadeo Quano, Lapu- 
Lapu City Mayor Arturo Radaza at 17 pang ibang mga 
upisyal at empleyado ng gubyerno, sangkot din sa 
kaso sina Reynaldo Puno, Executive Director ng Road 
Users' Tax Board at kapatid ni DILG Secretary Ronal- 
do Puno, at si Defense Secretary Hermogenes Ebda- 
ne. 

Ayon sa mga ulat, inaprubahan ni Ebdane na no- 
o'y kalihim ng Department of Public Works and High- 
ways ang pagtatayo ng 30 poste ng ilaw sa Portofino, 
isang pribadong beach resort sa Lapu-Lapu (City. Ina- 
prubahan ng kanyang departamento ang nanalong bid- 
der nang hindi dumaan sa tamang proseso. Binili ng 
DPWH mula sa China ang mga poste ng ilaw sa hala- 
gang P1,400 hanggang P11,750 lamang. Subalit pina- 
lalabas ng DPWH na P50,000 ang bawat isa. Umabot 
pa ito nang P83,000-P224,000 bawat yunit pagkata- 
pos idagdag ang mga umano'y gastos sa instalasyon. 
Nagkahalaga ng P365.8 milyon ang 1,800 pandekora- 
syong poste ng ilaw na inilagay sa mga lunsod ng Ce- 
bu, Mandaue at Lapu-Lapu. Umaabot sa mahigit 


2,000% ang sobrang pagpepresyo sa bawat poste. 

Dahil walang alokasyon sa badyet para rito, mina- 
niobra ng Malacafiang sa pakikipagkutsaba kay Puno 
na gamiting pambayad para sa mga poste ang pondo 
mula sa Road Users' Tax. 

Nahaharap ngayon si Ebdane sa kasong pandaram- 
bong. Kagyat namang iniutos ng Malacafiang ang sus- 
pensyon nina Quano at Radaza para sila na lamang 
ang maidiin at huwag nang lumalim pa ang imbesti- 
gasyon at malantad ang papel ng Malacafiang sa is- 
kandalo. 

Kasabay nito, nalantad rin ang sobrang pagpepre- 
syo ng DPWH sa 42 surveillance camera na inilagay no- 
on sa dinaanan ng mga delegado sa summit. Nagkaha- 
laga ng P90 milyon ang naturang proyekto o P2.14 
milyon bawat isang kamera, samantalang ang totoong 
halaga nito ay nasa P100,000 hanggang P250,000 la- 
mang. Umabot nang P1.5 bilyon ang mga proyektong 
hinawakan ng DPWH para sa summit na tulad ng iba 
pa nitong mga proyekto ay batbat ng katiwalian. 

May naiuulat ding iligal na paglilipat ng P5 bil- 
yong pondong pang-irigasyon para tustusan ang kam- 
panya ng dalawang kandidato sa pagkasenador ng 
Team Unity, ang koalisyong binubuo ng mga pwersang 
maka-Arroyo. 


Pilipinas, pinakamalaking importer ng bigas sa Asia 


“NDF-Negros...,” mula sa pahina 12 


Ani Ka Frank, ang lahat ng ito 
ay mapanghati sa hanay ng mga 
magsasaka at manggagawang bu- 
kid, bagay na pinakikinabangan 
ng malalaking panginoong maylu- 
pa at ng reaksyunaryong estado. 
Nanawagan siya sa lahat ng 
myembro ng TFM, Malaga Cuenca 
Multi-Purpose Cooperative at ng 
Hacienda Malaga Independent 
Workers” Union na magkaisa, ilan- 
tad at tutulan ang kanilang ka- 
away sa uri na si Roberto Cuenca, 
ang mga mapanlinlang na panga- 
ko ng TFM at mga tusong manio- 
bra nina Intengan, Gonzales at 
buong rehimeng Arroyo na pag- 
away-awayin sila. ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


LUMABAS sa isang pag-aaral ng 
IBON Foundation kamakailan na 
ang Pilipinas ang bansang may 
pinakamaraming inaangkat ng 
bigas sa buong Asia. Mula 1984 
hanggang 1994, naitala na 
151,588 metriko toneladang bi- 
gas ang inimport ng Pilipinas 
mula sa iba't ibang bansa sa 
Asia. Ito ay ayon mismo sa Na- 
tional Food Authority. 

Higit na lumala ang ganitong 
suliranin nang pumailalim ang Pi- 
lipinas sa World Trade Organizati- 
on. Tinatayang umaabot na nga- 
yon sa isang milyong tonelada ng 
bigas kada taon ang inaangkat ng 
Pilipinas mula sa mga karatig- 
bansa nito sa Asia o halos 587% 


na pagtaas. 

Ayon sa Ibon, hindi na ito ka- 
taka-taka dahil sa pagbaba ng 
produksyon ng bigas nitong naka- 
lipas na dekada. Ito ay bunsod ng 
patuloy na pagsunod ng Pilipinas 
sa liberalisasyon at ng korapsyon 
ng rehimeng Arroyo. Isang halim- 
bawa rito ang kakulangan ng iri- 
gasyon dahil ang pondong pang- 
irigasyon ay ginagamit ng rehi- 
men para sa kampanya nito sa 
eleksyon. 

Dagdag pa, ang suliranin sa 
kawalan ng lupa ng mga magsasa- 
ka ay magreresulta sa higit pang 
kakulangan ng bigas sa bansa at 
paglala ng kagutuman sa susunod 
na mga taon. 


13 


N BALITA | 


Pag-atras ng mga tropang 
Amerikano sa Iraq, itinakda 
ITINAKDA na kapwa ng Senado at 
ng Kongreso ng US nitong Marso 23 
na pauuwiin na ang mayorya ng 
mga tropang Amerikano pagsapit 
ng Marso 2008 at ang iba pa bago 
ang Setyembre 2008. Kapwa domi- 
nado ng mga oposisyunistang De- 
mocrat ang Senate at Congress ng 
US. Para lalong makapagsilbi bi- 
lang presyur sa pagpapauwi na ng 
mga tropa ng US mula sa Iraq, ang 
$122 bilyong badyet para sa pag- 
papatuloy ng mga operasyon ng US 
sa gera sa Iraq ay itinali rin ng Se- 
nado at Kongreso sa pagtitiyak na 
makakamit ang iskedyul sa pagpa- 
pauwi na ng mga tropang ito. 

Ang hakbanging ito ay sinu- 
portahan na rin ng ilang senador at 
kongresistang Republican na tumu- 
tutol na rin sa pagpapatuloy ng ge- 
ra sa Iraq. Ang pagkakapasa nito ay 
tanda ng sukdulang pagkakahiwa- 
lay ng patakarang "gera laban sa 
terorismo" ng gubyernong Bush. 
Gaya ng inaasahan, nagbanta si 
Bush na ibabasura ang naturang 
panukala. 

Sa kabila ng malalawak na anti- 
gerang kilos-protesta sa buong 
mundo, itinuloy ni Bush ang pag- 
papadala ng karagdagang 30,000 
tropa sa Iraq. Subalit patuloy na 
iginigiit ng mga  anti-gerang 
myembro ng Kongreso at Senado 
ang pagpapauwi ng mga tropang 
Amerikano at ang pagwawakas na 
ng gera sa Iraq. 

Ayon sa pinakahuling mga ulat, 
umaabot na sa 665,000 sibilyang 
Iraqi, 12,000 pwersang panseguri- 
dad ng Iraq at 3,500 tropang mana- 
nakop ang namatay sa gera. Umaa- 
bot na sa 5200 milyon ang naga- 
gastos bawat araw at 52 trilyon ang 
nawaldas na buwis ng mamamayang 
Amerikano sa loob ng isa hanggang 
tatlong taong pakikipaggera ng US 
sa Iraq at Afghanistan. 


14 


Mga Maoista sa Nepal, sumumpa sa gabinete 


LIMANG pwesto sa gabinete ng transisyunal na gubyerno ng Nepal ang 
hahawakan ng Communist Party of Nepal (Maoist). Sumumpa noong 
Abril 1 ang mga Maoistang hinirang bilang mga ministro ng kagawa- 
ran ng impormasyon, kaunlarang lokal, planning and works, forestry, at 
kababaihan at mga bata. 

Ang pag-upo ng limang Maoista sa gabinete ay alinsunod sa kasun- 
duang pangkapayapaang narating matapos maibagsak ng popular na 
pag-aalsa ang monarkiya ni Haring Gyanendra noong Mayo 2006. Ang 
tatlong pinakamalalaking partido sa koalisyong namuno sa pag-aalsa 
ay nilaanan ng tiglilimang pwesto sa gabinete. 

Bago ito, noong Abril 2, upisyal na pumaloob ang 83 kinatawan ng 
CPN-M sa 330-kataong parlamento ng Nepal. Kinakatawan nila ang pi- 
nakaaping mga sektor sa Nepal: ang kababaihan, mga pambansang 
minorya at ang pinakaaping uring tinaguriang untouchables. Idinekla- 
rang pista-upisyal ang sumunod na araw upang ipagbunyi sa buong 
bansa ang malaking tagumpay na ito. 

Sa darating na Hunyo, ihahalal naman ng mamamayang Nepali ang 
constituent assembly na siyang magpapasya sa magiging pinal na anyo 
ng gubyerno at lipunan ng Nepal. Pinakatampok sa mga isyung pagpa- 
pasyahan ng asembliya ang ganap na paglusaw sa monarkiya na pa- 
ngunahing iginigiit ng CPN-M. 


Mga parusang ipinataw sa Iran, kinundena 


MARIING kinundena at tinututulan ng mamamayan ng Iran at kanilang 
mga kaalyado ang bagong resolusyong inaprubahan ng United Nations 
Security Council (UNSC) noong Marso 23 na nagpapataw ng mga ba- 
gong parusa laban sa pagpupursige ng Islamic Republic of Iran na 
ipagpatuloy ang kanilang programang nukleyar. Ani Presidente 
Mahmoud Ahmadinejad, sa kabila ng Resolution 1747 ay "hindi mapi- 
pigil ang mapayapa at ligal na programang nukleyar ng Iran nang ka- 
hit isang saglit." 

Unang nagpataw ng mga parusa ang UN laban sa Iran noong Di- 
syembre 2006. Sa harap ng paninindigan ng Iran, muli na naman itong 
nagpataw ng mga parusa alinsunod sa kagustuhan ng US at ng mga 
alyado nitong Britain, France at Germany. 

Sa naturang resolusyon, pinagbawalan ng UNSC ang mga interna- 
syunal na pampinansyang organisasyon at mga bansa na magbigay ng 
pautang at ayuda sa Iran. Pinipigilan din ang paglalabas ng mga ari- 
arian sa bangko ng mga kumpanya at indibidwal na sumusuporta sa 
programang nukleyar ng Iran, at pinalawak ang listahan ng mga upi- 
syal ng Iran na pinatawan ng restriksyon sa paglalakbay at pakikipag- 
transaksyon sa mga bangko. Ipinagbabawal din ang pag-eeksport ng 
armas tungo sa Iran. 

Habang ipinatutupad ng UN ang naturang mga parusa, pinatitindi 
rin ng mga special services ng US, Great Britain at Israel ang kanilang 
mga pananabotahe sa teritoryo ng Iran. Noong Marso 23, 15 elemento 
ng British Royal Marines ang inaresto ng mga pwersang panseguridad 
ng Iran dahil sa iligal na pagpasok ng mga ito sa karagatan ng Iran. 


ANG BAYAN Abril 7, 2007 


Editoryal 


Pinapatnubay. 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
an ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVIII Blg. 7 
Abril 7, 2007 
www. philippinerevolution. net 


Gamitin ang armadong lakas laban 
sa pasismo at terorismo ng rehimeng 


US-Arroyo 


ananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas 
N- Bagong Hukbong Bayan at lahat ng rebolu- 


syonaryong pwersa na lalo pang pasinsinin at 
palaganapin ang armadong pakikibaka sa buong ban- 
sa. Nananawagan din ito sa mamamayang Pilipino na 
palawakin at itaas ang antas ng mga pakikibakang 
masa laban sa lumalalang pasismo at tero- 
rismo ng rehimeng US-Arroyo. 

Sa pamamagitan lamang ng lahatang-panig 
at mabibigat na bigwas sa rehimeng US-Arro- 
yo matutugunan ang marubdob na hangarin 
ng sambayanan na wakasan ang brutal na F 
paghahari at parusahan ang mga pasimuno at # 
susing tagapagpatupad ng mga pasistang patakaran 
nito. 

Walang habas ngayong sinusupil ni Arroyo ang 
lahat ng naglalantad at lumalaban sa kanyang rehi- 
men, laluna ang mga pwersang pinakamasugid at pi- 
nakamilitante sa paglaban. Desperado itong gapiin 
ang armadong rebolusyonaryong kilusan at patahimi- 
kin ang hayag na progresibong kilusang masa, pati na 
ang malawak na ligal na oposisyong kontra-Arroyo. Sa 
desperadong hangaring tumagal sa poder hanggang 
2010 o lampas pa rito, todo-todong sumasandig si Ar- 
royo sa militar at sa lansakang paggamit ng karaha- 
san, kasabay ng sagad-sagarang panlilinlang, pagsisi- 
nungaling, panunuhol at pandaraya. 

Isinasagawa ng pasistang rehimen ang walang ti- 
gil na malakihan at malulupit na operasyong militar 


Mga aksyong militar 
sa ika-38 anibersaryo 
ng BHB PAHINA 3 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Arroyo, nagkasala-- 
Permanent People's 


Tribunal 


hindi lamang sa mga pinagsususpetsahang baseng 
masa ng armadong kilusan sa kanayunan. Tinatamba- 
kan ngayon ng mga tropang militar maging ang mga 
komunidad ng mga maralita at mga paaralan sa kalun- 
suran kung saan malakas ang mga progresibo at de- 
mokratikong organisasyon at partido. Tinutugis at gi- 
nigipit ng mga nag-ooperasyong militar ang mga ak- 
tibista at tinatakot ang mamamayan upang huwag si- 
lang sumuporta sa mga organisasyong ito. 
Kaalinsabay, walang tigil ang kampanya ng pama- 
maslang na tumatarget sa mga lider at kasapi ng mga 


Ka Satur, pinalaya na 


PAHINA 9 
PAHINA 4 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


